










CAN NEWYDD, 


O EISIEU GWBAIG, 


2 


SEF 
1 a ACHWYNIAD HEN FAB GWEDDW 
| ^r — Yn nghyd a'i aflwyddiant wrth gynal tŷ ei hunan. 





ia Cenir ar “ Billy O“Rourke is tho boy, sir.” 





Fm Holl fechgyn heiny Gymru gu, 
î . Ystyriwch chwi fy stori, 
'Rhwy' am roi cynghor i chwi gyd, 
Wel gwnewch mewn pryd briodi; 
Myfi sy'n hoenus yn y byd, 
Mae gofid arnai'n gafod, 
HR Wrth geisio cynal bwth o dy, 
$ Fe'm drylliwyd ì gên drallod; 
'Rwyf bob prydnawn yn bruddnidd i»wn, 
Wel, Och ! na bawn yn briod. 


; Yn nyddiau'm ìe'netyd, coeliwch fi, 
Cawn garu'r morched goreu, 
- Buni yn eu gwasgu yn ddigudd, 
| Hoff arwydd, hyd ffeiriau, 
A llawer lodes yn ddiffael 
A allwn gael yn briod; 
S, Mi glywais llawer c'lomen glir, 
i Yn addaw'n ddifyr ddyfod ; 
'Rwyf'n ochain heno na chawn un, 
Mae hyny'n ddychryn hynod. 





'Rwy'n fawr fy mlinder nos a dydd, 
Wrth gynal ty fy hunan, 

Ni welodd un-dyn dan y rhod 
Erioed un dyn mor drwstan ; 

Mae dull y bwth lle 'rwyf yn byw 
Yn ail i ryw anialwch; 

'Rwy' erioed heb ddy sgu '8gubo'r llawr, 
Mor fawr yw f 'annifyrwch; 

Am feinir lon mae'm bron yn brudd 
Bob dydd mewn annedwyddwch. 


? 


Mi eis i geisio golchi'r crys, 
Rhyw ddirnod Oyn oy Calan, 
Bum arno'n rhwbio'n fawr fy chwys 
Dros lìaner diwrnod cyfan ; 
Mi eis i'w sychu wrth y tan, 
O Tan ei bod yn gwlawio, 
Ac wrth ei ddai ef yn y mwg, 
Rhywolwg ddrwg ddaeth erno, : 
Ac yn y diwedd, wilt i'r crys! 
Mi a'i llosgais. wrth ei smwddio. 


Rhyw ddirnod bum yn. drwstan iawn, 
Wrth ddyfod adre' o'r felin, 

Mi welwn-ddefaid yn yr ardd 
Yn pori brigau' r cenin, 

Mi eis inau i fyn'd i'w hel bwy. ffwrdd, 
A'r cwd ardraws fy ysgwydd, 

Ces glamp o godwm ar fy nhin 
Cyn cyraedd min y mynydd, 

Nes oedd y blawd ar hyd y llawr, 
Ond oedd hi'n awr annedwydd ? 


Bum bedair awr yn cyneu tan, 


Ryw fore dydd Olangauaf, 

Ac wedi hyny with.yfed te, 
Hi aeth yn drwstan arnaf, 

Wrth lenwi'r teapot, clywch. yn Si WT, : 
A'r berw ddwr y boreu, .,, 

Y Morgan mawr yn borwi' nffrwd,, 
Daeth hwnw” n sgwd i i'm: sgidiau; 

Mi deflais inau'r pot a'r big 
MWY natur ddig, yn ddarnau, ; 


o zes c “ere? 


' 
caa 





| 


RR 


* 


er 


ì 
yu NEL 
a 








e^ 





Ê, 


”) yw 


boda Y 


Bum wrth y tan ypmos,fy, hum, ; cd 
Yn clytio clun Ïy, hhrowsuSy, 3-w' DDoe 
Fe ddaeth yr hygch; at ddrws. yty, 
Tan waeddi'n bur anweddus, 
Rhois inau'r, trowsus 9, Y llAW 5, ( ir 
Tra baŵn yn mynd uw phorthu, ^4 
Ar gefn y gadair j webh y tan, 
Heb feddwl dim drygioni, i 
Ac erbyn i mi,dWod ynol; bn 
'Rhoedd hwnŵ'n,; FFY llosgi, 





"mb 
a1. YW 


Mi eisi fyn dì wlychu toes, "CS 
Heb aros ryw ben bore, 
'Roedd genyf bêdwar pound ar dŵg 
Yn beraidd i wneyd bara; 
M1 rois y badell: wrth y tan, 
Gaeliddo wresi godi, 
Fel gwelais fy mam fy hun, 
Pan fyddai'r hun yn rhewi; 
Fe fwytodd yr hwch. y toes i gyd, ” 
Tra bum yn golchi'r llestri) “e'r 


Nis gwn yn iawn, Ua botiut a wnnfy. j 
'Rwyt agosa gwallgofi, Wio K 
Gwae fi na chawn'i rhyw ferch, wen; A 
Yn foddlon i briodi; 
'Rwy'n awr yn agos. triugain oed, dí 
Mae'n hynod imi'r hanes; itn LM 
Dydd Llun diwedda” wrth; gario dw' M, 
Y gofid-yn:Biwp e-gefais, 
Wrth groesi pont-bren Pantey-Rhos, 
Yn nghahol y ffos mi syrthiais. 


Mi fum rhyw nos, er's dyddiau'n ol, “nd 
Mor fol a myn'd i garu, 

A hithau'n dywyll, heb ddim lloer, 
A'r hin yn oer aneiri'; 

Wrth geisio neidio dros rhyw glawdd, 
A minau'n bur angelfydd, 

Y'mhle disgynais ond ar gefn 
Hen darw mawr Shon Glochydd, 

Fe redodd hwnw nerth ei dra'd 
Gan wneuthur nad annedwydd, ' 















Ni ddof â byth i bên a dwgyd' 
Y modd 'rwyf wedi d'rysu, 

'Rwyf er's pythefnôs i ddydd 8ul 
Heb gofio taenu'r gwely; 

Gan faint wy'n feddwl am gael gwraig, f 
'Rwy bron & myn'd yn wallgo', 

Gan fod y llawr er's tri dydd Llun 0 
Ag eisieu cael ei 'Bgubo, í 

A lympiau mawr o chwain fel pys i 

| 





Âr hyd fy nghrys yn neidio, 


_ Holl feibion ieuainc Cymrn i gyd, ^ 

Fy stori o hyd ystyriwch, 

'Rwy'n wylo dw'r bob mynyd awr, 
' Mor fawr yw i?) annifyrwch; v | 
Pe cawn i Rachel Ffwrch y Gwynt, 

Nou Gwen o Bentre Gini, Ï 
Neu Doli Fawr a'r gweflau cam, w j 
'Neu Nelh Ram o. Rhymney, “ | 

! 
| 
i 


Mi'i carwn mewn llan a llys, TN 
Pe b'ai heb grys am dani. 


Mae gen' i bedair punt ar ddeg, Fy 
A phedair swllt ar bymtheg, ' 
A chwech a dimai, yn nghadw'n glos, 
Ar f” einioes mewn hen faneg, 
A phwt o fochyn wrth y drws, 
Ond beth wyf nes o hono? 
Mi waria'r cwbl trwy bur serch, 
Os cef rhyw ferch i'm leicio; . a'c 
Wal dned rhyw fenyw'n rhwydd i'm rhan, ê i 


Blagi mi wsnoli ithio. 


